DINI YA KWELI YA MWENYEZI MUNGU 


Yaliyomo 


Dini Ya Kweli Ya Mwenyezi Mungu Ni Ipi? 


Jina La Dini 

Mwenyezi Mungu Na Uumbaji 
Ujumbe Wa Dini Za Uwongo 
Dini Ya Mwenyezi Mungu Ni Ya Ulimwengu Mzima 
Kumtambua Mwenyezi Mungu. 

Dalili Za Mwenyezi Mungu. 

Hitimisho 

DINI YA KWELI YA MWENYEZI MUNGU Nl IPI? ila mtu huzaliwa k; 
lake mwenyewe. Hupachikwa dini ya familia yake au mtazam 
kuwepo kwake katika dunia hii. Wakati anapofikia ujana'W^Tf 
kuamini kwamba imani ya jamii yake ndiyo imani sahihi ambayo kila mtu anapaswa kuwa nayo. Ingawa 
wakati fulani baadhi ya watu wanapokuwa wakubwa na wakaona imani nyingine huanza kuuliza na 



azingira au hali ambayo si chaguo 
ifa lake toka mwanzoni mwa 
ka 13 - 20), kwa kawaida hulazimika 


kuhoji ukweli wa imani yao. Wale wanaotafuta 
wakachanganyikiwa wanapogundua kwamb 
sahihi kwa mwanadamu, kwani makundi 


mara kwa mara hufikia mahali 
Jini, dhehebu, au falsafa hudai ndio njia pekee iliyo 
ayo yanahamasisha watu kufanya matendo mema. Sasa 


ni ipi imani sahihi? Zote haziwezi kuwa sahihi, kwani kila moja hudai kuwa nyingine zote si sahihi. Sasa 
katika hali hiyo, yule anayetafuta ukweli vipi ataweza kuchagua njia iliyosahihi? 

r Qi 

https://www.path-2-happines5.Cor)ri/download/roadhappness/sw/pdf/sw_the_true_religion_of_god.pdf 




X 





